Meddyliwch. Gwiriwch. Rhannwch. 
Cyfleu'r pwysigrwydd o ddiogelwch 
gwybodaeth i staff 


Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth 


Trosolwg 


Rydym wedi creu cyfres o bosteri i helpu'ch staff gymryd gofal neilltuol wrth rannu gwybodaeth am waith. 


Mae'r posteri'n delio â rhai o'r camgymeriadau mwyaf cyffredin a welwn, gan gynnwys anfon gwybodaeth i'r derbynnydd anghywir, 
gadael dogfennau yn rhywle y gall unrhyw un eu gweld neu beidio â chael gwared ar wybodaeth. 


Mae'r posteri ar gael i'w defnyddio o fewn eich sefydliad, a gellir eu hargraffu ar faint A4 neu A3. Cliciwch y cryno-lun isod i weld poster. 


Q 
G Mae gwerth i bob 


op Dyddiad gwybodaeth y gweithiwch 
Mae gwerth i bob | geni ap 

gwybodaeth y 
gweithiwch arni. 


Defnyddiwch systemau TG 
awdurdodedig yn unig. 


a aa Manylion 


cerdyn credyd 


E-bost gwe-rwydo? Peidiwch â chael eich dal. 


ico. o 


Ydych chi wedi'ch 
sipio'n ddiogel? iin LL o 


Mae gwerth i bob 
gwybodaeth y gweithiwch 


arni. 


Mae gwerth i bob 

gwybodaeth y 

gweithiwch arni. 
Rhannwch hi yn briodol. 

Meddyliwch cyn ei 

gadael heb neb yn 

cadw golwg arni. 


A yw'r defnydd hwn yn dderbyniol? 
Wrth anfon gwybodaeth allan o'r swyddfa — $ 3 
gwnewch yn siŵr ei bod wedi ei hamgryptio'n È RAS ‘Anfon’. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen 
ddiogel. j ;i R eich polisi mewnol. 


ico. 


Gwybodaeth bersonol? 


Meddyliwch. 


Gwiriwch. 


Rhannwch. 


Meddyliwch. Gwiriwch. Rhannwch. 
poster 


Cafodd pdfs i'w hargraffu eu creu mewn maint 
A3 ac A4. Cliciwch ar yr eiconau isod i'w 
lawrlwytho i'ch bwrdd gwaith. Argraffwch o'ch 
argraffydd bwrdd gwaith. 


N 
N 


A3 A4 


Mae gwerth i bob 
gwybodaeth y gweithiwch 


arni. 


Meddyliwch cyn i chi ei 
chymryd allan o'r swyddfa. 


Poster defnydd allan o'r swyddfa 
o wybodaeth bersonol 


Cafodd pdfs i'w hargraffu eu creu mewn maint 
A3 ac A4. Cliciwch ar yr eiconau isod i'w 
lawrlwytho i'ch bwrdd gwaith. Argraffwch o'ch 
argraffydd bwrdd gwaith. 


N 
N 


A3 A4 


Poster cael gwared ar 
wybodaeth bersonol yn briodol 


Mae gwerth i bob 
gwybodaeth y 
gweithiwch arni. 


Gwaredwch â hi yn 
ofalus. 


Poster ymwybyddiaeth 
e-bost gwe-rwydo 


Cafodd pdfs i'w hargraffu eu creu mewn maint 
A3 ac A4. Cliciwch ar yr eiconau isod i'w 
lawrlwytho i'ch bwrdd gwaith. Argraffwch o'ch 
argraffydd bwrdd gwaith. 


Manylion 
cerdyn credyd N 


S 


E-bost gwe-rwydo? Peidiwch â chael eich dal. 


A3 A4 


Mae gwerth i bob 
gwybodaeth y gweithiwch 
arni. 


Defnyddiwch systemau TG 
awdurdodedig yn unig. 


Poster defnydd o systemau 
TG awdurdodedig 


Cafodd pdfs i'w hargraffu eu creu mewn maint 
A3 ac A4. Cliciwch ar yr eiconau isod i'w 
lawrlwytho i'ch bwrdd gwaith. Argraffwch o'ch 
argraffydd bwrdd gwaith. 


N 


A3 A4 


Poster amgryptio gwybodaeth 


Ydych chi wedi'ch 
sipio’n ddiogel? 


Wrth anfon gwybodaeth allan o'r swyddfa — 
gwnewch yn siŵr ei bod wedi ei hamgryptio'n 
ddiogel. 


Mae'r rhan fwyaf o dramgwyddau 
diogelwch yn digwydd oherwydd peidio â 
chanolbwyntio neu gamgymeriadau. 


Gwiriwch gyfeiriadau e-bost, cynnwys ac 
atodiadau bob tro cyn i chi bwyso 'Anfon'. 


E-bostio personol 
poster gwybodaeth 


Cafodd pdfs i'w hargraffu eu creu mewn maint 
A3 ac A4. Cliciwch ar yr eiconau isod i'w 
lawrlwytho i'ch bwrdd gwaith. Argraffwch o'ch 
argraffydd bwrdd gwaith. 


N 
N 


A3 A4 


eSeaoooooooo,oobU 
Mae gwerth i bob 
gwybodaeth y 


gweithiwch arni. 


Meddyliwch cyn ei 


gadael heb neb yn 
cadw golwg arni. 


Poster gadael gwybodaeth 
heb neb yn cadw golwg 


Poster defnydd priodol 


A yw'r defnydd hwn yn dderbyniol? 


Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen 
eich polisi mewnol. 


Poster e-bostio gwybodaeth 


bersonol 
Mae gwerth i bob 
gwybodaeth y gweithiwch 
arni. 
Rhannwch hi yn briodol. Cafodd pdfs i'w hargraffu eu creu mewn maint 


A3 ac A4. Cliciwch ar yr eiconau isod i'w 
lawrlwytho i'ch bwrdd gwaith. Argraffwch o'ch 
argraffydd bwrdd gwaith. 


